—— 
—— 


MUSEUM OF NATURAL HISTORY 
(NATTURUGRIPASAFNID) 
REYKJAVIK 


MISCELLANEOUS PAPERS 


1] 


FRODLEGAR JOKULRAKIR 


STUDIES ON GLACIAL STRLZ IN ICELAND 


BY 
GUDMUNDUR KJARTANSSON 


SERPRENTUN UR NATTURUFRADINGNUM 
25. arg., 1955, bls. 154—171 


REPRINTED FROM NATTURUFRA:DINGURINN 
Vol. 25, 1955, pp. 154—171 


ta 
<i 
and 
a) 
ete 


0 
a 
qe 
oN 


- POLARPAM 


SS 


—= 


SS 
— 


— 


Borebee 195 Wed 


(SEx) 


VOX 


Date Due 


44849 Pan: 551, 331, 50 (#35) 
ce rer KJA 
__-KYARTANSSON, Guomundur. 


Frod 
—rodlegar Jokulrakir. 


BOREAL INSTITUTE FOR NORTHERN STUDIES, soni) 
THE UNIVERSTY OF ALBERTA mo 
EDMONTON, ALBERTA TSG 26Q ae 


CANADA ulead Wasa s " re 


Gudémundur Kjartansson: 


Frdédlegar jokulrdkir 


Inngangsoro. 


Nut um atjan ara skeid hef ég i sumarleyfum og 66rum témstundum 
mest fengizt vid ad rannsaka j6kulminjar fra sidasta jokulskeidi isald- 
arinnar her 4 landi. Ekki sizt hef ég gert mér far um ad athuga 
jokulrakir') 4 kléppum. Ollum jardfreedingum, sem eitthvad ferdudust 
hér a landi, héfdu verid bessi merki kunn, allt fra pvi er Norémadéur- 
inn Theodor Kjerulf var6é fyrstur til ad lysa beim skilmerkilega og 
skyra rétt uppruna beirra um midja sidastlidna d6ld?), en enginn hafdi 
athugad pau eins vida og Porvaldur Thoroddsen. A jardfreedikorti 
hans af Islandi, utgefnu 1901, er stefna jékulréka synd 4 170 st6dum 
samtals i 6llum landshlutum. 

Helgi Pjeturss sinnti meira jékulminjum milli laga nidri i berg- 
grunninum en uppi a yfirbordéi. Uppgétvanir hans leiddu til nys 
skilnings 4 geysibykkum myndunum fasts bergs vida um land. Jokul- 
minjarnar i beim bentu til, ad beer veeru isaldarmyndanir (kvarterar, 
en ekki tertierar eins og adur var talid). En ber minjar eru fra hinum 
fyrri jokulskei6um isaldarinnar, miklu eldri en per, sem ég hef gert 
mer a6 rannsdknarefni, og hafa bvi adeins geymzt til vorra daga, ad 
hraunstorkur hafa lagzt yfir beer og innsigla®. 

Eg tel einseett, ad beer jokulrakir, sem hér verdur fra sagt og allar 
eru ristar i nuverandi yfirbord berggrunnsins, séu yfirleitt fraé sidasta 
jOkulskeidi (6rfarra hugsanlegra undantekninga verdur sidar getid). 
Pessi merki vardveitast ekki nogu vel 4 berri klépp, til ad etlandi 
sé, ad bau séu fra nestsidasta jékulskeidi. Pad er begar einseett af 
athugunum minum, ad peer jokulrakir, sem nui liggja berar eda adeins 


1) Hér og framvegis i bessari grein kalla ég for bau, sem jéklar hafa sorfid eda 
rist i klopp, (j6kul)rakir i heild, en stérgervar rakir grop og hinar smagervustu 
rispur. 

2) Th. Kjerulf: Bidrag til Islands geognostiske Fremstilling. Nyt Magazin for 
Naturvidenskaben VII. Kria 1853. 


BOREAL INSTITUTE 
LIBRARY 


; 44849 


FRODLEGAR JOKULRAKIR 155 


1. mynd. Jékulrakuéd blagrytisklépp hjé Hvitarvéllum i Borgarfirdi. Skridstefna fra - 
heegri til vinstri. — Striated basalt in Borgarfjéréur. — Ljésm. Gudm. Kj. 


huldar lausum jardlégum, eru pvi ner alls stadar myndadar undir og 
i lok sidasta jékulskeidsins og syna skridstefnu issins eins og hun var 
sidast adur en hann leysti i hverjum stad. Stefnan breyttist vida, er 
jokullinn bynntist og straumar hans urdu ad laga sig e meir eftir 
mishedum undirlagsins. Og eftir stefnubreytinguna hefur hinn nyi 
isstraumur ad meira eda minna leyti mad burt hid eldra kerfi j6kul- 
raka og rist annad skahallt eda pvert vid stefnu bess. Eldra kerfid finnst 
adeins 4 peirri hlid klappahedanna (hvalbakanna), sem var i vari 
fyrir sidari isstraumnum, en hid yngra er skyrt 4 slithlidinni. Enn 
fremur er leifar eldra kerfisins adeins bar ad finna, sem sidari is- 
straumurinn hefur mett 4 skamma stund og auk bess verid tekinn 
ad bynnast. Fylgi madur stefnu yngra kerfisins upp eftir, geetir rispna 
hins eldra e& minna og yngri rakirnar verda einradar. Eg hef adur 
lyst gloggum damum um betta 4 svedum med tveimur rakakerfum 


i Arnessyslu‘) og skal ekki lengja betta mal med pvi ad rifja bad upp, 
en svipud demi verda hér sidar tilgreind. 


1) Stadier i isens tilbagerykning fra det sydvestislandske lavland. Medd. fra 


Dansk geol. forening, bd. 9, h. 3, Kbh. 1940 — enn fremur Arnesinga saga I. 
Rvik 1943 bls. 138—158. 


156 NATTURUFRADINGURINN 


Eg byrjadéi rannséknir minar a jokulrakum (og 65rum minjum fra 
isaldarlokum) i atth6gum minum i Arnessyslu, en hef sidan haldid 
peim afram vidar um land. [ beim landshlutum, sem kortid (3. mynd) 
ner yfir, eru athuganir minar samfelldastar, bd ad bar séu enn slem- 
ar eyour. Par hef ég athugad og skrad stefnu jokulrdka 4 meir en 
tvofalt fleiri st6dum en synt er 4 kortinu. Illgerlegt var ad merkja 
allar ber athuganir 4 kort i svo smaum meelikvarda, enda engin 
naudsyn. Jékulrakir eru ekki allar jafnfrddlegar. Nidri i délum er 
yfirleitt litid a beim ad greda. Par bregzt sjaldan, ad ber stefna eins 
og dalurinn (,,fram‘ sunnanlands, ,,4t‘‘ annars stadar). Odru mali 
gegnir a jafnlendi, hvort sem bad er hatt eda lagt, og eins uppi a 
halsum milli dala. Par syna rakirnar skridstefnu meginjékulsins og 
gefa bar med i skyn, hvar hvirfill hans la eda isaskilin. Um betta 
eru bo frdédlegastar beer j6kulrakir, sem finnast uppi 4 fjallakollum. 
Per syna stefnu jokulsins, medan hann var enn svo pykkur, ad 
fjallid var i kafi. En bar sem engar rakir finnast 4 hau fjalli, getur 
veriO astaeda til ad ewtla, ad kollur bess hafi stadid upp ur jékulskild- 
inum allt sidasta jokulskei6i6. 

Porvaldur Thoroddsen fann jékulrakir i stefnu S—N hest 4 Sel- 
landafjalli sudur af Myvatnssveit, en engar 4 Blafjalli, sem er litlu 
austar. Af bvi dré hann pa alyktun, ad {saldarjokull hef8i gengid yfir 
Sellandafjall, sem er um 580 m hatt yfir jafnsléttu (988 m y. s.), en 
Blafjall, sem er heerra, 1222 m y. s., heféi alltaf stadid upp ur.) 

Her a eftir veréur sagt fra frddlegum jokulrakum a nokkrum st66- 
um, sem ég hef ekki birt neitt um adur. Rannséknunum er enn of 
skammt komi6, til ad timabert sé ad birta heildarnidurstodur af beim. 
Eftirfarandi demi eru fremur til tind i bvi skyni ad vekja athygli 
a fyrirbeerinu og syna, hve jokulrakir geta verid lerdémsrikar um 
joklafar hér a landi 4 sidasta skei6i isaldar. 


Reykjanesfjallgaréur — Borgarfjar6ardalir. 


Stefna jokulraka 4 Reykjanesskaga og upp af honum synir ljéslega, 
ad isaskil hafa legid eftir fjallgardinum fra Hengli og eitthvad vestur 
fyrir Grindavik og joklar skridid padan til beggja hlida. Petta sést 
vel a kortinu (3. mynd). 


1) b. Thoroddsen: Island. Grundriss der Geographie und Geologie. — Petermanns 
Mitteilungen. Gotha 1905, 1906. Bls. 334. 


FRODLEGAR JOKULRAKIR 157 


Eftirtektarverd er pé radkastefnan, sem par er synd, fra austri til 
vesturs yfir Gardskagata og i svipada stefnu nokkru sunnar a vestur- 
strénd skagans. Um ber athuganir segir i dagbdk minni 5, jut 1945, 
en bann dag gekk ég strandlengis fra Keflavik ut a Gardskaga og sudur 
fyrir Hvalnes og leitadi ad j6kulrispum: 

Jékulrispur fundust adeins 4 tveimur stédum, i malargryfju hja 
Gufuskalum og undir rofbakka sunnan vid Fuglavik. Hja Gufuskal- 
um eru ber smagervar, en skarpar og alveg einhlitar, stefna af 
Hamrahlid i Mosfellssveit. En hja Fuglavik eru adeins sljé grop, stefna 
af Stérahrit. Klappir standa annars vida upp ur jardvegi 4 allri dag- 
leiS minni og eru yfirleitt sléttar og eindregid hvalbakadar fra austri 
til vesturs og strad3ar stérum grettisttkum. Er vart a6 efa, ad jékull 
hefur gengid yfir allt Rosmhvalanes fra austri til vesturs, en rispur 
hans hafa gersamlega mddst burt (af sandfoki og sjavargangi) nema 
par, sem berggrunnurinn hefur lengst af verid hulinn lausum jar6- 
logum“. | | 

Pessi skodun min er enn obreytt. Rakakerfid hjé Gufuskalum hlyt- 
ur ad vera eftir skridjékul, sem gengid hefur ut Faxaflda og nad 
a. m.k. alveg ut i niverandi mynni hans ad sunnanver6u. 

Petta stadfestir einnig athugun min (15. dgust 1951) i Keflavikur- 
bergi, nest kaupstadnum. Par er nedst i bergstalinu j6kulrudningur 
(leir me6 rispudum steinvélum) med skeljabrotum, og auk beirra lykur 
hann um stort flikki ir smageru vélubergi, sem morar af sjéskeljum. 
Langmest er bar af rataskel (Sazicava arctica). Yfir ruéningnum 
liggja adeins laus jardlég, og sjalfur er hann litt hardnadur. Jékull- 
inn, sem hlé6 bessum rudningi undir sig, hlytur ad hafa skafid hann 
upp af sjavarbotni, b. e. komid austan ad, ut Faxafléa, en ekki ofan 
af Reykjanesskaga. 

Jokulminjar, sem hér var lyst, bedi rudningurinn i Keflavik og 
rispurnar hjaé Gufuskalum, geta vel verid jafnaldra, en eru bersyni- 
lega eldri en rispurnar, sem kortid synir 4 Vogastapa og stefna sunnan 
fra isaskilum skagans, pvi ad medan Faxafldajékullinn gekk vestur 
ylir Gardskaga, hlytur hann ad hafa gengid yfir Vogastapa og vaentan- 
lega rakad hann fra austri til vesturs. En begar sé mikli skridjékull 
tok ad bynnast og styttast, snerist stefna jékulsins 4 norSanverdum 
Reykjanesskaga meir til Faxafléa, og sennilega hafa pa fyrst myndazt 
isaskil eftir skaganum utanverdum. Isstraumurinn, sem pbadan seig 
nordur i floa, hefur ni gersamlega purrkad ut rakir Faxafldajékuls- 
ins a Vogastapa og rist sinar i stadinn. En hann hefur veentanlega 


158 ) NATTURUFRADINGURINN 


2. mynd. Jékulrakaé bursaberg hja Gréf i Hrunamannahreppi. Skridstefna fra 
heegri til vinstri. — Striated breccia in Hreppar. — Ljésm. Gudm. Kj. 


aldrei nad ut 4 Rosmhvalanes. Par mun hafa verid jékullaust, sidan 
Faxafloajokullinn horfadi badan. | 

Snjofyrningar a fjalllendinu kringum Hvalfjérd, med Esju, Botns- 
sulum, Skardsheidi og fleiri haum fjéllum, hafa eflaust lagt til mikid 
efni i Faxafloajokulinn, en hann Atti sér lika uppték austan pessara 
fjalla. bad syna austreenar rakir ndlegt vatnaskilum 4 Mosfellshei@i, 
a Uxahryggjum og i Brunnum. Slikar rakir, mjég sterkar og skyrar, 
finnast einnig heest 4 fjallinu Veggjum (585 m y. s.) nordan vid 
Hvalvatn (378 m y. s.) og sanna bar med, ad austanjokullinn var 
meira en 200 m pykkur yfir Hvalvatni. Aftur 4 moti sjast engin 
merki pess, ad j6kullinn hafi gengid yfir Hvalfell (848 m y. s.), og 
ettu rakir bd ad geymast vel 4 gragrytiskolli bess. Af bvi ma marka, 
ad jokullinn yfir Hvalvatni hafi ekki nad 530 m pykkt. Eg hef einnig 
leitad allreekilega ad jokulrdkum 4 Kvigindisfelli (786 m y. s.) til ad 
akveda bykkt austanjokulsins nakveemlegar, en engar fundid einhlitar. 
‘Fyallid er raunar mobergsfjall, svo ad haepid er, ad rakir hafi geymzt 
4 pvi til bessa dags, bd ad jékullinn hafi gengid yfir bad, og bykir mér 
liklegt, aS pad hafi verid 4 kafi i jokh. 


oe we fd dk a A 


Seto eh eS 
SiGe FH EES BK 


160 . NATTURUFRADINGURINN 


A innanverdum Reynivallahalsi { Kjés (a heed 333 og vidar) liggja 
jOkulrispur samsida Hvalfirdi. Utar, bar sem hdlsinn heekkar, liggur 
kragi af rudningsmél i 350—400 m hed og hylur bar allar klappir. 
Enn utar, bar sem Halsinn er ordinn meira en 400 m har, sjdst aftur 
klappir. Per eru ad visu sléttar og nokkud eindregid hvalbakadar 
A—V, og einnig ma finna 4 beim slj6é grép med beirri stefnu, en ekki 
pottu mér bau einhlitar jékulrdkir, er ég var barna 4 ferd (26. sept. 
1953). Stor grettistdk liggja hest 4 halsinum (allt ad 425 m y. s.), 
- og er ekki a6 efa, ad bau eru pangad borin af jékli. bessi verksum- 
merki syna, ad einhvern tima hefur skridjékull i Hvalfirdi nad upp 
ylir Reynivallahals og pvi verid a. m. k. 425 m bykkur yfir niverandi 
vatnsfleti fjardarins. Efalaust var pa einnig slétt af jokli yfir alla Kjés 
sudur til Esju. Pad stadfestir einnig athugun min (1. sept. 1955) a 
Sandsfjalli, sem er muli nordur ur Esju. Par er sléttur melur i nal. 
390 m heé y. s. og flestir steinarnir i honum ur lipariti. Su bergteg- 
und finnst hvergi i fastri kl6pp ner en i Moskardshnikum, og padan 
hljéta steinarnir ad hafa borizt med skridjokli ut Eyjadal. Odru en 
jokli er ekki til truandi ad hafa lagt pa parna af sér, hatt uppi a 
fjalli. 

Per j6kulminjar (hvalbok, grop og grettisték), sem liggja i meir en 
400 m hed a Reynivallahalsi, eru allar svo fornlegar, ad nokku6d 
heepid er ad kenna ber skridjokli sidasta jokulskeids. Hitt kemur 
einnig til mala, ad melkraginn i allt ad 400 m hed marki mestu 
bykkt bess j6kuls, enda finnast engar eiginlegar rispur ofan peirra 
marka. 

Akrafjall hefur longum klofid isstraumana, sem gengu ut Faxafldéa 
a jokulskeidum isaldarinnar. [ hlisum bess meetti pvi buast vid marka- 
linu, er syndi dypt peirra. En ég var6d fyrir Madsen vonbrigdum, 
er ég skodadi petta fjall (29. agust 1951). 

Fg leitadi um allar habungur fiallsins, med brinum hess og sér- 
staklega i austurbrekkunni nidur undir reetur, en fann hvergi skyrar 
jokulrispur. Haest 4 Jékubungu (520 m y. s.) eru slj6 grop, svo 
églégg, ad varla er fullt mark 4 takandi. Pau stefna af Midfellsmula 
(N 30° A). En { austurhalla bungunnar fyrir botni Berjadals, h. u. b. 
550 m y. s., a bldgrytishnjot med krappri hvalbaks légun, eru all- 
 glége grép med sému stefnu. bessi merki eru svo mad og fornleg, ad 
ég tel bau eins vel geta stafad frd nestsidasta jokulskeidi og fra hinu 
sidasta. 

Nidri i austurbrekku Akrafjalls 4 belti i heed milli 300 og 450 m 


I(IPMPADY 
PAA Y 


* a $ 4 “sR ga 
FA ps nue 4 4. ff € é ee : u : 3 
on os REGS #£@E h EH im 


FRODLEGAR JOKULRAKIR 161 


4. mynd. Tvidtta jokulrakir 4 Halsinum sunnan Skorradals. Eldra kerfid, storger 

grop, stefnir af nedra myndarhorni til vinstri 4 efra horn til haegri, en yngra kerfid, 

finar rispur, fra vinstri til hegri. — Intersecting sets of striw. The older set points 

from the lower left hand corner of the picture, and the younger from left to right. 
Hals, south of Skorradalur. — Ljosm. Guém. Kj. 


y. s. er berggrunnurinn mjog hulinn stérgrytishnullungum, sem 
margir hverjir eru rekilega avaladir. Petta getur varla annad verid en 
jokulruGningur (pdétt nokkud sé hann kynlegur ad gerd) og liklegt, 
ad efri takmérk beltisins marki jokulpykkt um eitthvert skeid. Had 
peirra — um 450 m y. s. — stendur po illa af sér vid melkragann, 
sem fyrr getur 4 Reynivallahalsi i adeins 400 m he6. Par ettu morkin 
ao vera heerri, bvi a6 yfirboréi jokulsins hlytur a6 hafa halla6é ut eftir 
Hvalfirdi. Pessar markalinur geta pvi ekki verid samtimamyndanir. 
En vera ma, ad Onnur hvor pbeirra marki mestu hed Hvalfjardar- 
jokulsins 4 sidasta jOkulskeidi. Og enn er til sé méguleiki, sem fyrr 
getur, ad pessi j6kull hafi nad upp yfir Akrafjall. Hér ber, mikid 4 
milli, en sennilega ma skera ur bessu med nanari rannsékn jékul- 
minja a fjdllum vid Hvalfj6r6, og beim skal ad forfallalausu haldid 
afram. 

A Halsinum milli Grafardals og Skorradals hef ég fundid fallegt 
demi um tvé rakakerfi, sem skerast. Eg leitadi barna lengi ad jokul- 


i i 


— — _ 


162 NATTURUFRADINGURINN 


rakum adur en ég fyndi nokkrar (31. dguist 1951), pvi ad klappir eru 
parna yfirleitt sprungnar og vedradar, bar sem upp ur standa. A brin 
Skorradals nordur af Hrossaheed fann ég loks tvidtta rakir A gragrytis- 
gangi, sem stefnir af Ok6xl og myndar nokkra hvalbakada klappa- 
hnjéta i r66 eftir beirri stefnu. Stefna eldra rdkakerfisins A 10° N 
(af Hradurkérlum vid Kaldadalsveg) kom mér nokkud 4 évart. Is- 
inn, sem bad er eftir, hefur ytzt skahallt yfir ofanverda Borgarfjardar- 
dali, lent sunnan SkarSsheidar og sameinazt bar Hvalfjardarjéklin- 
um. Yngra kerfid stefnir A 45° S (af sudurbrin: Veggja) og er pvi 
sem nest samsida dalbruninni (4. mynd). Aldursafstada kerfanna er 
augljos: Hid eldra er sterkara, med breidum hvelfdum grépum, sem 
aftur eru me6d sterkum en nokkud mddum rispum ad endiléngu. En 
yfir bau liggja aftur harfinar, en skyrar rispur hins yngra sudreenna 
kerfis, sterkastar beim megin i grépunum, sem kléppinni hallar sud- 
ur. begar yngra kerfid myndadist, hefur jokullinn verid ordinn svo 
punnur, ad hreyfing hans var6é a6 fylgja landslagi. Pé6 hafa Skorra- 
dalur og Grafardalur verid enn vel barmafullir af is. 


Breidafjorour. 


{ Brokey i Hvammsfjardarmynni hef ég fundid (13. mai 1950) 
skyrar jokulrakir, sem stefna fra austri til vesturs og syna, ad skrid- 
jokull fyllti eitt sinn allan Hvammsfjéré. Hja Stykkishélmi fann ég 
votta fyrir rakum med sému stefnu, en ekki svo ljéslega, ad ég teldi 
markandi 4 kort. Aftur 4 méti er bar mérkud rakastefna A—V 4 
korti Porvalds Thoroddsens. Uppi 4 Helgafelli fann ég enn betta sama 
kerfi i h. u. b. 65 m hed y. s. austan vid hakollinn. Par eru rakirnar 
nokkud médar, en bo einhlitar. A dllum pessum stédum syna rak- 
irnar jokulhreyfingu ut Breidafjérd. Adstreymi skridjékla sunnan ad, 
ofan af Snefellsnesfjallgardi, hefur ekki megnad ad sveigja hana til 
nordlegari stefnu nema G6rlitid 4 Helgafelli. Aftur 4 moti stefnir 
annad rakakerfi, sem ég hef athugad hjd Helgafellsvatni, ur sud- 
austri (af nordurbrin Ulfarsfells). Bad er eflaust yngra, myndad 
eftir ad meginskridjékullinn uit Breidafjérd var tekinn ad bynnast. En 
vid pad geetti brystings skridjéklanna sunnan af fjallgardinum lengra 
ut fra fjallsrétum. 

Uti i BreidafjarSareyjum er mjég erfitt ad finna jékulrakir. I is- 
aldarlok og lengi sidan hafa eyjarnar allar verid 4 kafi i sjo og brim 
entid klappirnar. Adeins { legdum, bar sem sandur eda leir safnadist 


FRODLEGAR JOKULRAKIR 163 


i vari fyrir hafréti, hafa rakir getad vardveitzt. Mér hefur adeins 


tekizt ad finna bar einhlitar jékulrakir 4 bremur stédum (i juni 1952), 


A Tréseyjarrifi i Latralondum og i Byrgistangavogi og 4 Langatanga 
i Skaleyjum. A 6llum pbessum stéSum fundust rakirnar nidri i fjoru. 
Orlitid sér 4 hinn rakada flét fyrir mél og ledju, sem hylur kléppina, 
svo ad ég vard ad moka ofan af honum til ad Akveda stefnu rakanna, 
sem eru smagervar, en skarpar rispur. Stefnan — milli N 13° A og 
N 48° A — synir, ad jéklar hafa gengid parna yfir ofan af Barda- 
strénd, en pd skdhallt ut til hafs, eins og meginjékull Breidafjardar 
hafi sveigt ba til vesturs. 

Halendi6, sem ad Breidafirdi liggur 4 prja vegu er alls stadar mjott 
fra nuverandi laglendi eda stréndu til vatnaskila, hvergi breidara en 
um 15 km. En vatnaskilin eru yfirleitt svo ha, ad pau hljéta ad hafa 
beegt isstraumnum, bedi sudaustan af Midhalendi og nordan af Vest- 
fjordum, fra Breidafirdi. Til bess a6 mynda skridjokul, er gengi ut 
Breidafjér6, urdu pvi ad neegja ber snjdfyrningar, sem fjallendid 
innan vatnaskila gat lagt fram, ad vidbettum fyrningum af laglendi 
og 4 firdinum sjalfum — ef snelinan var pa nogu lag, til ad einnig 
par safnadist snjér. Af bessum astedum meetti etla, ad a sidasta 
jokulskeiéi hef6u joklar nad litid eda ekkert ut til Breidafjardareyja 
og bar heféi jafnvel veri6 allstort autt laglendi, ekki sizt bar sem full- 
vist ma telja, ad sjavarbor6d hafi legid allmiklu legra en nu, medan 
joklar voru mestir. Stefna jokulraka 4 beim sté6dum, sem ad framan 
getur, sannar po, ad jokull gekk langt ut a Breidfjérd, sennilega ut 
yfir yztu eyjar. En bad bendir aftur til, ad snelina hafi legid mjég 
lagt a sidasta jokulskeidi. 


Melrakkaslétta. 


A Melrakkasléttu stefna jékulrakir alls staSar bar, sem ég hef at- 
hugad beer (i juli 1946) pvert ut af stréndinni. Athugunarstadir og 
stefnan er hvort tveggja synt 4 5. mynd og skal ekki lyst nanar. En 
stefnan a austurstrondinni (hja Hdlsvatni og Raufarhéfn) og vida 
a vesturstréndinni synir, ad isaskil hafa legid ut eftir midjum skag- 
anum. Jékullinn, sem sidastur bakti bennan skaga, hefur bvi ekki ad 
radi ytzt ut a hann ofan frd meginjékulbreidu landsins, heldur mynd- 
azt af snjéfyrningum 4 sjalfri Melrakkasléttu. Nu er Sléttuheidi a 
midjum skaganum, bar sem isaskilin hafa legid, adeins um 100 m ha 


ap ote ee 


. 


164 NATTURUFRADINGURINN 


mA [5 


v e 
RAUFARHGEN 


KOPASKER 


vA 


5. mynd. Rakastefna a Melrakkasléttu. — The direction of strie on Melrakkaslétta. 


y- s., bar sem heest er. Med pvi er synt, ad snelina hefur legid legra 
en 100 m y. s., begar jékla lagdi sidast yfir Melrakkasléttu. 

Bess verdur ad geta, ad a korti Porvalds Thoroddsens er synd stefna 
jokulraka, h. u. b. ur SSA nadlegt Raufarhéfn. Pad er ner pvert vid 
beirri stefnu, sem ég athugadi. Ekki get ég fullyrt, ad barna sé skekkja 
a korti Porvalds. Hann kynni ad hafa hitt a eitthvert rakakerfi, sem 
mer hafi sézt yfir, en pa er furdulegt, ad hann skyldi ekki einnig marka 
a kortid pa stefnu, sem ég athugadi, pvi ad 4 henni ber ekki svo liti6. 


Fjardarheidi. 


Fjardarheidi er heldur grunnur slakki i fjallgardinum mikla, er 
skilur Fljétsdalshérad og Austfirdi. Hin er um 600 m ha og um hana 
liggur bjddvegur milli Egilsstada og Seydisfjardar. Hja Egilsst6dum a 
Héradi eru einkar fallega jékulrékadar klappir, og stefna rakanna er 
ut dalinn, samsida Lagarfljéti. [ hlidinni par fyrir ofan vid veginn 
upp 4 Fjardarheidi ma einnig hér og par finna jékulrakir med peirri 
sému stefnu, og enn ma finna betta kerfi med svipadri stefnu uppi 


FRODLEGAR JOKULRAKIR 165 


4 bran heidarinnar, Nordurbrin, i rimlega 500 m hed y. s. Allar 
pessar rakir eru eftir bann mikla isstraum, sem seig ut Fljotsdals- 
hérad A sidasta jOkulskeidi. En hann var svo djupur, ad hann gerdi 
betur en sléttfylla dalinn, eins og nu skal greint. 

begar kemur upp fyrir brinina, taka ber jokulrakir, sem mest ber 
4, ad snuast til vestraennar-austlegrar stefnu og liggja 4 ska vid halla 
upp ad vatnaskilum 4 haheidinni. Og pegar bangad kemur, er stefnan 
ordin yfirleitt fra vestri til austurs — af Herdubreid, a Bjolf — ho 
smabreytileg fra einum stad til annars. Austan vatnaskila stefna rakir, 
alls stadar sem ber er ad finna, afram austur, ofan i Seydisfjérd. 
Ekki er um a6 villast, ad barna hefur kvisl af Héradsjoklinum gengid 
austur yfir Fjardarheidi. Vestreenu rakirnar hef ég fundid i mestri 
hed um 660 m y. s. i nordurhalla Gagnheidar (ath. 8. sept. 1945), 
en herra leitadi ég peirra ekki ad radi. Begar Heéradsjokullinn gat 
sent fra sér kvisl austur yfir bann stad, hefur hann ekki getad verid 
minna en 660 m pykkur, bar sem nu er Lagarfljétsbru hja Egils- 
stodum (19 m y. s.). 

Saga jokla 4 Fjardarheidi var ekki oll, begar Héradsjokullinn heetti 
ad teygja bard sitt austur yfir hana. Enn er égetid rakakerfis, sem ég 
fann (9. sept. 1945) a Nordurbrin noréan vegar, bar sem heitir Pri- 
vorduhals, og einnig sunnan vegar nalegt vatnaskilum. Pessar rakir 
stefna ad sudaustan (a Smjoérfjoll). Jokullinn, sem peer risti, hefur 
komid ofan af Gagnheidi, sem er mikid fjall sunnan vid Fjardarheidi 
me6d hnukum upp i 1000 m y. s., hast 1005. betta rdkakerfi fann ég 
hvergi 4 sému klépp og vestreena kerfid, svo ad aldursafstada kerf- 
anna er ekki augljés af bvi, hvernig pau skerist. Pd er bad etlun min 
— af samberilegum ummerkjum 4 6drum fjéllum — ad austreena 
kerfid sé yngra, sérsték jokulhetta hafi haldizt vid eda myndazt i bili 
a Gagnheidi, eftir ad Héradsjokullinn hafi lekkaéd nidur fyrir Nordur- 
brun. 


Lonsheioi. 


Fjallvegurinn milli Léns og Alftafjardar nefnist Lénsheidi. Heest 
a beirri leid heita Vérp. Par eru vatnaskil, 389 m y. s., i skardi milli 
miklu heerri fjalla. Sudur af Vérpum er bratt, en stutt, adeins teepir 


2 km nidur ad brekkurdtum i Léni { 50 m hed y. s., en nor6éur (,,aust- 


ur“) af er aflidandi halli um 5 km veg nidur i sému hed Alfta- 
fjardarmegin. A Vérpunum stefna jékulrdkir { sudur, svo ad synt er, 


: 
. 


166 NATTURUFRADINGURINN 


ad isaskil hafa bar legid nordar en vatnaskil liggja ni. bad kemur 
ekki a évart, pvi ad Lonsheidi nordan Varpa er préngur dalur auk 
bess, sem fyrr getur, ad bar er hallaminna en sudur af. 

Heestu fjéllin austan ad dalnum Lonsheidi eru Ljdésdrdalstindur 725 
m y. s. og Snjotindur (skradur 713 m 4 korti Geodeet. Inst., en er 
yfir 800 m bedi samkveemt heSarlinum 4 sama korti og melingu 
minni). Skardié milli beirra nefnist Hvaldalsvarp og er ndlegt 460 
m_y. s. Par eru vatnaskil milli Lénsheidar og Hvaldals, sem opnast 
sudaustur til sjavar. A Hvaldalsvarpi eru klappir fagurlega hefladar 
og rakadar i stefnu bvert yfir varpid til Hvaldals. ber rakir stefna 
af Lonsheidi bar, sem hin er 240 m legri en varpid og sanna, ad 
bar a heidinni hefur jokullinn verid meira en 240 m pbykkur. 

I Hvaldal ma vida finna jékulrakir, og stefna ber vitanlega ut 
dalinn til sjavar. Eins og venja er um slika dali verda ber rakir beim 
mun daufari og vandfundnari sem herra kemur upp hlidarnar. I 
Hvaldal hef ég fundi6 slikar jokulrakir upp i 200 m heé yfir dal- 
grunn, vid Haagil a Hvaldalshalsi, en bar virdist taka algerlega fyrir 
ber. Ma pvi etla, ad a sidasta jOkulskeidi hafi skridjékullinn i Hval- 
dal nad pbessari heed, er hann var upp 4a sitt bezta, en aldrei ordid 
miklu pbykkari. 


Eyjafjoll og Fljotshlio. 


Slakkinn milli Myrdalsjékuls og Eyjafjallajékuls, par sem skali 
Fjallamanna stendur 4 Fimmvéréuhalsi, er 1000 m har y. s. Par 
stefna jokulrakir pvert Ut af vatnaskilum til beggja hlida, nordur til 
Godalands og sudur 4 Skégaheidi. Eg hef ad visu ekki fundid ber a 
sjalfum hahryggnum, en allvida 4 brinum bédum megin, og er adeins 
um 114 km milli efstu raka, sem stefna sudur, og hinna efstu, sem 
stefna nordur (ath. i d4gust 1946). Efstu rakirnar eru finar og grunnar 
rispur, eins og venta ma svo nerri isaskilum, en syna pd, ad jékull 
getur rékad undirlag sitt i minna en 1 km fjarlegd fra isaskilum. 
Raunar hef ég vidar fundid merki pessa uppi 4 fjéllum, t. d. 4 Hlédu- 
felli 4 Arnessyslu, bar sem harfinar rispur stefna eins og geislar ut 
fré hakollinum og byrjar ad geta adeins 4—5 hundrud metra fra 
honum. 
 Heér verdur ad hafa i huga bad, sem ég tok fram i inngangsordum, 
ad flestar jékulrdkir eru ristar af jékli, sem er ad hverfa af beim stad, 


FRODLEGAR JOKULRAKIR | 167 


par sem per finnast. Fg tel ekki ésennilegt, ad 4 hamarki sidasta 
jokulskeids hafi isinn yfir Pérsmérk og Godalandi verid negilega 
bykkur, til a3 badan gengi skridjékull sudur yfir Fimmvérduhals. En 
eftir ad jéklaskil urdu til 4 halsinum, hafa rakir norreena jékulsins 
ad mestu madst burt. Raunar getur verid, ad sumar rakirnar nordan 
vatnaskila séu eftir j6kul, sem skreid nordan ad, moti halla, pvi ad bad 
verdur ekki alls stadar séd 4 rakadri klopp, ur hvorri af gagnsteedum 
attum hin hefur veri6 rispud. 

Kortid (6. mynd) synir stefnu jékulraka i Fljétshlid og uppi a 
svonefndum Hraunum bar fyrir nordan, en bau eru halendisrani, sem 
gengur smaleekkandi fra Tindafjallajokli ut ad Prihyrningi og skilur 
Fljotshlid og Rangarvelli. 

A Hraununum hafa komid saman tveir miklir isstraumar, annar 
nordan, hinn sunnan Tindafjallajékuls, og er joklarnir bynntust, hef- 
ur ordid sibreikkandi aud landreema 4 milli beirra eftir hahrygg, 
vatnaskilum, Hraunanna. Pad er eftirtektarvert, ad rakir beggja is- 
straumanna stefna skahallt upp ad vatnaskilum 4 Hraununum, hins 
nyréra, Rangarvallajoékulsins, ad nordan og nordnordaustan, en hins 
syora, Markarfljotsjokulsins, ad sudaustan. Betta synir, ad sneelina 
hefur legid herra en hahrygeur Hraunanna, sem er 500—660 m y.s., 
begar pessar rakir voru ristar. Ad 6drum kosti hefSu snjofyrningar bar 
beegt bérdum meginjoklanna fra. En undir snelinu er ba6d venja, ad 
medfram hlidarjadri skridjékuls stefna rakirnar skdéhallt ut fra hon- 
um, en ekki i meginstefnu hans, og liggja ber pba oft allmikid upp 4 
moti halla, ef brekka er upp af jokuljadrinum. Petta hef ég athugad 
a nokkrum skridjéklum i Skaftafellssyslu. T. d. vestan vid Skafta- 
fellsj6kul, um 1 km ofan vid frambriin hans, meeldist mér yfirleitt 
um 30° horn milli j6kuljadarsins (sem er samsida meginstefnu skriéd- 
jokulsins) og stefnu rakanna 4 kl6ppum, sem hann hefur horfad af 
4 sidustu aratugum. Petta horn minnkar eftir pvi, sem ofar kemur 
med jokuljasrinum og hverfur ventanlega um snelinu. Par etti 
rakastefna ad vera samsida meginstefnu skridjékulsins. En svo langt 
hef ég ekki farid upp med Skaftafellsjokli. 

Nu er a6 einszett af jokulminjum hér 4 landi, ad snelina hefur 
legiS mun legra en 500—660 metra y. s. 4 blémaskeidi sidasta is- 
aldarjékuls, sbr. bad sem hér ad framan getur um Reykjanesskaga, 
Breidafj6rd og Melrakkasléttu. Petta bl6maskeid jékulsins var bvi 
vissulega um gard gengid, begar rakirnar, sem merktar eru a Fljéts- 


168 


NATTURUFRADINGURINN 


6. mynd. Rakastefna i Fljotshlié. — The direction of striw in Fljétshlid. 


hlidarkortid (6. mynd), voru ristar, en ber, sem ddur voru ristar, 
af enn pykkari jokli, eru ni burt madar, i Fljétshlid eins og vidast 
hvar annars stadar. 

Rakir eftir Rangarvallaj6kulinn (nordan Hrauna) hef ég fundid 
mestri hed 650 m y. s. 4 Hraunum, en eftir Markarfljétsjékulinn i 
nal. 500 m hes vid Pérdlfsa og 574 m y. s. 4 Pérdlfsfelli. A tveimur 
fyrrnefndu st6dunum stefna rakirnar skahallt upp 4 moti brekku og 
hljéta bvi ad vera grafnar, eftir ad joklar t6ku ad minnka. A Pérélfs- 
felli er stefnan einnig nokkru sudrenni en meginstefna jokulsins i 
Markarfljétsdalnum hlytur ad hafa verid, og bendir pad til hins 
sama. Par eru rakirnar mjog djupt skornar og bera vott um, ad jékull- 
inn hafi meett sérstaklega fast a fjallskollinum, enda letur pad ad 
likum eftir staShattum. begar Markarfljotsjékullinn gekk yfir Pérdlfs- 
fell, var hann a. m. k. 465 m bykkur yfir niverandi yfirbordi Fljots- 


es 


FRODLEGARJOKULRAKIR. ._—___ 169 


auranna undir fellinu. beir eru bar ni um 110 m y. s., en voru pa 
vitanlega ekki til og grunnur dalsins varla yfir sjavarmali. Augljést 
er af bvi, sem fyrr segir, ad enn adur hefur bykkt Markarfljots- 
jokulsins veriS mun meiri. Ennfremur gefur légun klappahnjota i 
hlidinni upp af Blesumyri i skyn jékulsvarf fra austri til vesturs allt 
upp ih. u. b. 900 m hed y. s., b. e. upp ad homrunum sunnan i Bla- 
felli, bar sem laréttur, en heldur dlégulegur rudningshjalli virdist 
marka gamla legu jokulrandar. 

Sudurjadar Markarfljétsjokulsins 14 ad Eyjafjéllum. Rakir a Selja- 
landsmula og Seljalandsheidi syna glégglega, hvernig hann hefur sveigt 
til sudurs fyrir vesturenda fjallanna. A milabriminni hjé Seljalands- 
fossi um 100 m y. s. eru rakirnar mjég sterkar og skyrar og stefna 
pvi neer fra N til S. En begar herra kemur upp i heidina, verdéa ber 
daufari og sjaldséSari. Efstu rispur, sem ég hef getad fundid, med 
svo norrenni stefnu, ad ber séu 6rugglega eftir Markarfljotsjokul- 
inn (N 28° A), eruih. u. b. 390 m heé y. s. Enn ofar hef ég adeins 
fundid rakir, sem stefna austan ad, ofan fra Eyjafjallajokli. Efstu 
norreenu rakirnar sanna, a6 bar, sem nu eru ofanverdar Landeyyjar, 
hefur Markarfljétsj6kullinn veri6 um 400 m pykkur a. m. k. Par 
var hann raunar runninn saman vid hinn mikla skridjokul, sem gekk 
innan af Midhalendi fram Sudurlandsundirlendié til sjavar. Minjum 
bess feiknajékuls hef ég nokkud lyst 4dur (Arn. saga) og m. a. synt 
fram a, ad hann nadi upp yfir Ingolfsfjall. Rispur eftir hann finnast 
a hakolli bess (551 m y. s.) og 4 austurbriin, en vera ma, ad sunnan- 
verd vesturbriin hafi skagad upp ur. 

Ingélfsfjall og Seljalandsheidi eru beztu meelistikur, sem ég hef 
skodad, a bykkt skridjékulsins 4 Sudurlandsundirlendinu. Ingélfsfjall 
er bé betra a6 pvi leyti, ad bad hefur aldrei hulizt jokli, siéan pad 
skaut kollinum upp ur bessum isstraumi, svo ad hans rakir eru par 
einradar. ber syna, ad i ofanverdum Fléa hefur jékulbykktin ordid 
a. anak. 660 ca 


Mibhadlendis. 


AS lokum skal adeins vakin athygli 4 rakastefnu peirri, sem kortid 
(3. mynd) synir vid ofanverda Pjérsa og Kéldukvisl (a3 austan og 
sudaustan) og skammt sudvestur af Tungnafellsjokli (fra sudri til 
nordurs). Rakirnar 4 pessum slédum eru otvireett ristar i ba att, sem 
synt er 4 kortinu, en ekki gagnstada. OSru mali gegnir um prjar 


, 


170 NATTURUFRADINGURINN 


Orvar, sem kortid synir sudaustur af Hvitarvatni. begar ég athugadi 
rakastefnu par fyrsta sinni (8. sept. 1941), bétti mér svo sjalfsagt, 
ad hun veeri af Langjokli, en ekki 4 Langjokul, ad ég rannsakadi ekki 
sem skyldi, hvort heldur var. En nu, begar ég hef athugad rdka- 
stefnuna betur austar, hef ég grun um, ad parna hafi mér skjatlazt. 


Bvi ma vera, a6 bessar érvar bendi i é6fuga att. Nanari rannsékn verdur 
ao skera ur pvi. 


Af hinni sudreenu og sudaustreenu rakastefnu a ofanverdu vatnasvi0i 
Djérsér ma rada, ad isaldarjékulinn hefur fyrr tekid upp af vatna- 
skilum 4 Sprengisandi og Kili en af halendinu bar fyrir sunnan. Sne- 
lina hefur ba legié mun herra en pessi vatnaskil, medan enn var 
ébradinn pbykkur jékulskjéldur yfir legra landsvedi A 6reefunum 
sunnan peirra. Sa jokull var sidasta leif eiginlegs isaldarjokuls hér 4 


landi. Aitla ma, ad bar hafi hann verid bykkastur og oe hjara6d 
lengst. 


SUMMARY 
Studies on glacial strice in Iceland 
by GUDMUNDUR KJARTANSSON 


The author has studied the glacial strize in many places in Iceland, especially in 
the area shown on the map, fig. 3. In previous publications he has pointed outa 
considerable shift in the directions of the ice movement during the thinning out and 
retreat of the ice of the last glaciation in Arnessysla, S. W. Iceland (see quota- 
tion in foot note). The later ice movement obliterated the striz of the previous 
one in most places, except near the front where the later movement was of short 
duration and where two sets of intersecting stria are found. Hence, the preserved 
strie in general must belong to a late stage of the last retreat of the ice. Only 
those found on promontories or on high mountains could be assumed to have 
originated from the maximum stage of the last glaciation. 

Thus the striz pointing from E. to W. on the northwestern tip of the Reykjanes 
Peninsula may be due to the maximum stage. They show that a vaste ice stream 
moving out of Faxafléi reached the mouth of this bay, Another set of strize de- 
scending from the interior of the peninsula indicate a later stage, when the great 
glacier of the bay had retreated and an ice divided was formed along the 
peninsula. 

The upper limit of striation on mountain sides has been searched for in many 
places to determine the thickness of the ice sheet covering the land below. Thus 
I have come to the following results. 

Striz on Fjardarheidi, a pass in the mountain chain of Austfirdir (E. Iceland), 
show a thickness of the ice of 660 metres on the western side of the pass, in the 
valley of Fljétsdalshérad. — In Lénsheidi and Hvaldalur (S. E. Iceland) a thick- 


University of Alberta Library 


NNN 00 


vRODERGAR TOKUERH ETE 171 


ness of 240 m. and 200 m., respectively, has been demonstrated. — In the valley 
of Markarfljét, south of Tindafjallaj6kull (S. Iceland), striated surfaces are found 
465 m. above the river plain in the valley, and on Seljalandsheidi, at the mouth 
of this valley, the respective altitude is 390 m. — The N—S striated summit of 
Ingolfsfjall (S. W. Iceland) indicates a thickness of more than 550 m. on the low- 
land east of this mountain. 

It must be kept in mind that all the figures given above are minima, as the 
absence of striz in a given direction is no proof that the spot was never moved 
over by a glacier in that direction. 

The direction of striz in the Central Highlands, to the south of Hofsjékull, show 
that during the retreat of the ice the ice divide was far south of the watershed. 


&  * 
sy a. 

# £ 5 
is if @ Pa , Sa 2 x 


